પ્રચાર પ્રસાર 


શ્રી ભાણસાહેબ ભજન પરંપરાના 
ઉપાસક ત્રિકમ સાહેબ (જન્મ: રામવાવ, 
કર્મભૂમિ: ચિત્રોડ, સમાધિસ્થાન: રાપર 
દરિયાસ્થાન) મંદિર,નખત્રાણા 916માં 
ક્રમમાં કચ્છના રણ પટાંગણમાં, કચ્છની 
ભૂમિ પ્રત્યે વિશેષ કરુણા દર્શાવતા, બાપુએ 
34 કથાઓ આપી હતી. ગણિત મુજબ 36 
કથાઓ આપવામાં આવી છે, આ 37મી 
રામકથાની શરૂઆત છે.યજમાન સાંસદ 
વિનોદભાઈ ચાવડાએ માત્ર આ પ્રસંગ માટે 
સ્વાગત વિધિ કરી હતી. 


અક્ષય તૃતીયાના શુભ દિવસે, 
વિવિધ ગાદીપતિ સંતો-મહંતો અને રાજ્ય 
ક્ષેત્ર અને સામાજિક ક્ષેત્રની મહાન 
હસ્તીઓની ઉપસ્થિતિમાં, દેહન 
ગાદીપતિઓની અનુકંપાભરી હાજરીમાં, 
બાપુએ આ પંક્તિઓ ઉચ્ચારી:તે તક 
સાંભળો અને ધનુરાશિ તોડી નાખો. તેહિ 
અવસર સુનિ સિવ ધનુ ભંગા |આયુ ભૃગુ 
કુલ કમલ પતંગા.ગૌરીનું શરીર ભૂત સારું 
હતું.સાલ બિસાલ ત્રિપુંડ બિરાજા. 
બાલકાંડની આ બે ઘટનાઓથી કથાનો 
પ્રારંભ કરતાં બાપુએ જણાવ્યું કે ત્રિકમ 
સાહેબના આશીર્વાદથી કદાચ તેમના શુભ 
સંકલ્પથી તપસ્થળીમાં રામકથાનું 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 


ત્રિકમ સાહેબની ચેતનાને તમામ 
સંતો, રાજકીય આગેવાનો અને સમાજ 
સેવકોએ વંદન કર્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં 
આવેલા લોકો બાપુએ કહ્યું કે ત્રિકમ સાહેબે 
યજમાન વિનોદભાઈ પરિવારને આગળ 
ધપાવી છે, ત્રિકમ સાહેબ સાચા યજમાન 
છે.રામકથા એ લોકોની, લોકો દ્વારા, લોકો 
માટેની વાર્તા છે. રામચરિત માનસમાં બે 
પક્ષીઓ જોવા મળ્યા હતા. પક્ષીઓના પક્ષે 
આગ્રહી, છતાં આ બે પક્ષીઓ આગ્રહી નથી. 
એક ગીધ અને બીજું કાગભુસુંડી. બંને 
પોતપોતાની પક્ષી જાતિમાં નીચામાં નીચા, 
છતાં અંતિમ ગતિ પ્રાપ્ત કરી. 


સંત પણ જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ સંતત્વ 
પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી પક્ષપાતી હોય છે. 
તેનો સ્વીકાર કરવો અને બલિદાન આપવું 
એ પક્ષપાત છે. બાપુએ કહ્યું કે સમાજનો 
રોટલો ખાનાર સાધુ પણ રામતા જોગી 
હોવો જોઈએ. કચ્છ પ્રત્યે પક્ષપાતી હોવાના 
અનેક કારણો છે. બાપુએ કહ્યું કે અત્યારે 
પણ હું કચ્છની બાજરી ખાઉં છું. શક્ય હોય 
ત્યાં સુધી મારી બાજરી કચ્છથી આવે છે, 
અને હું કચ્છમાંથી રોટલી ખાઉં છું, તેથી હું 
તમારો આભાર કહેવા આવ્યો છું.! અહીંથી 
ઘણા સંતો. 


દાદા મેકરણને યાદ કરીને 
બાપુએ કહ્યું કે તે પણ રામતા જોગી હશે! 
પ્રખ્યાત સાહિત્યકાર દુલેરાય કારાણીએ બે 


શ્રીઅખિલ મારતીયકચ્છ 55૫ા,પાટીદારસપ્તાજનું મુખપત્ર 


50દાઠ્ા ॥1૬£01/ ।15₹ 0॥11% 
ઝમ . 


માનસ અક્ષયતૃતીયા. 


ભજન, ભોજન અને ભાજન ભૂમિ કરછમાં 916 મી રામકથાનો પ્રારંભ થયો, (નખત્રાણા) 


સંત પણ જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ સંતત્વ પ્રાપ્ત ન કરે ત્યાં સુધી પક્ષપાતી હોય છે. 


અક્ષય વટ ભૂગર્ભમાં છે - દેશ ગયો છે, અક્ષય તૃતીયાનો સમયગાળો ગયો છે. અક્ષય પાત્ર પાત્ર ગયો છે 


મોટા પુસ્તકો લખ્યા છેઃ કચ્છ કે સંત કવિ 
અને ત્રિકમ સાહેબે પણ શંકરાચાર્યની એ 
વાતો 250 વર્ષ પહેલા કહી છે. રેન્જ જુઓ 
સાહેબ! જ્યાં સુધી સંતત્વ છે ત્યાં સુધી તે 
સંત ક્યારેય પક્ષપાત કરશે નહીં. કચ્છ એ 
ભજન ભૂમિ છે, ભોજન ભૂમિ છે અને ભાજન 


॥ ઝવ ત્તિવારમ । 


ભૂમિ એટલે પાત્રતા દેખાય છે. આજે 
પરશુરામનો પ્રગતિ દિવસ છે. 


પરશુરામ પર ત્રણ કથાઓ 
ગાવામાં આવી છે. અહીં લઈ જવામાં 
આવેલ બે ઢોર બાળપણથી લેવામાં આવે 
છે. બાપુએ કહ્યું મારી અક્ષય તૃતીયા કોણ 
છે? મને ધૂમ્રપાન કરો, મારા તે ખૂણાને 
ઉડાડો અને રામની કથા માટે મારા રોજના 
મંત્રો સાંભળો.! આ મારો અક્ષય તુતિયા છે. 
સત્ય, પ્રેમ અને કરુણા એ બીજી અક્ષય 
તૃતીયા છે અને મેં અહીં ત્રણ પોથીઓ રાખી 
છે, તે મારી અક્ષય તૃતીયા છે. અક્ષય શબ્દ 
ત્રણ સાથે સંકળાયેલો છે: અક્ષય પાત્ર, 
અક્ષય તૃતીયા અને અક્ષય વત. અક્ષય વટ 
ભૂગર્ભમાં છે - દેશ ગયો છે. 


અક્ષય તૃતીયાનો સમયગાળો 
ગયો છે. અક્ષય પાત્ર ગયો છે. પરશુરામનું 
ધનુષ્ય તૂટવાની ઘટના પછી બાલકાંડમાં 
આગમન, ત્યાં સંપૂર્ણ શબ્દચિત્ર જોવા મળે 
છે. ગૌરી શબ્દ લખાયો છે, ગૌર શબ્દ નથી. 
પરશુરામનું ચારિત્ર્ય ગૌરવપૂર્ણ છે, બાપુએ 
કહ્યું કે તેઓ નિંદા, ઈર્ષ્યા અને દ્વેષનો ભોગ 
બન્યા છે, તેમને અન્ય કોઈ તપની જરૂર 
નથી. વિશ્વમાં નવા નવીનીકરણીય તત્વો 
છે: અક્ષય તૃતીયા, અક્ષય વટ, અક્ષય 
પાત્ર, અક્ષય જ્ઞાન, અક્ષય આનંદ, અક્ષય 
સુહાગ, અક્ષય ભંડાર, અક્ષય કુમાર અને 
અક્ષય પ્રીત.ગ્રંથનું મહત્વ આજની કથા, 
ગુરુ વંદના અને હનુમંત વંદના બાદ 
આજની કથા બંધ કરાઈ, રોજ સવારે 10 
વાગ્યાથી આ રામકથા ચાલુ રહેશે. 


તુ હી ત્રિકમ સાહેબ તુ હી તારણહાર કોટડા (જ) 
સિંહ ટેકરી ત્રિકમ સાહેબ મંદિર રામકથા 


નખત્રાણા તાલુકાના કોટડા (જ) 
સમીપે આવેલી સિંહ ટેકરી સ્થિત સંત 
ત્રિકમ સાહેબના મંદિરના પ્રાંગણમાં 
જાણીતા રામાયણી સંત શિરોમણી 
મોરારીબાપુની વ્યાસપીઠે અક્ષયતૃતીયા 
ના દિવસે રામકથાના આરંભ પ્રસંગે ત્રિકમ 
સાહેબના મંદિરના પુજારી દીપકનાથજીએ 
પોથીપૂજા કરાવી વિશાળ સંખ્યામાં સાધુ 
સંતો ભાવિક શ્રોતાઓની ઉપસ્થિતિમાં 
પોથી યાત્રા થી પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. વાજતે 
ગાજતે પોથી યાત્રા કથા મંડપમાં 
વ્યાસપીઠે પધરાવવામાં આવી હતી. 


રામચંદ્ર ભગવાનની જય ત્રિકમ 
સાહેબની જય ના નાદથી ભાવિકો રામમય 
બન્યા હતા. સંતોને હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય 
બાદ રામકથાના મુખ્ય યજમાન કચ્છના 
સાંસદ વિનોદભાઈ ચાવડાએ સ્વાગત 
પ્રવચનમાં કથાકાર, સાધુસંતો, રાજકીય 
ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓ સહિત વિશાળ 
સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાવિક શ્રોતાઓને 
આવકાર્યા હતા. 


એક જ વર્ષમાં કચ્છની બીજી 
રામકથા નું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં ગૌરવની 
લાગણી સાથે મોરારીબાપુ પ્રત્યે 
વિનોદભાઈ ચાવડાએ આભારની લાગણી 
વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ત્રિકમ સાહેબની 
ધર્મ કર્મભૂમિ અને રાપરમાં જીવંત સમાધિ 
લેનાર ત્રિકમ સાહેબના આ સ્થળે પગરણ 
થયાં અને તેમના ભજનના પ્રતાપે મંદિર 
નિર્માણ અને રામકથાનો અવસર પ્રાપ્ત 
થયો છે માટે આભારની લાગણી વ્યક્ત 
કરતાં કહ્યું કે આ કથા સમસ્ત સમાજોની છે 
માટે તેનો લાભ લેવા જણાવ્યું હતું. 
ચિત્રોડ માં અઢી સદી પૂર્વે રવિભાણ 
સંતપરંપરા ની જ્યોત જગાવી ધર્મ ધજા 
ફરકાવીને ભજન, જપ, તપ થી કરેલી 
સાધના ના પ્રતાપે રવિભાણ પરંપરાની 
અહીં જ્યોત પ્રગટતા અહીં ત્રિક્રમ સાહેબના 
મંદિરની સ્થાપના થઈ અને મોરારીબાપુની 
કથા નું આયોજન થયું તે સમગ્ર નખત્રાણા 
તાલુકા સાથે કચ્છનું પણ ગૌરવ છે. તેવા 
આશીર્વાદ આપતાં કથાસમિતિના અધ્યક્ષ 
મહંત રવિભાણ આશ્રમ રામ મંદિર મોટી 
વિરાણીના સંત શાંતિદાસજી મહારાજે આ 
વિસ્તારને મળેલા ધર્મ કાર્યમાં ભક્તિરસનો 
જેટલો લૂંટાય એટલો લ્હાવો લૂટવા 
આહવાન કર્યું હતું. 


સંત ત્રિકમ સાહેબના જીવન 
ચરિત આધારિત પુસ્તક તુ હી ત્રિકમ સાહેબ 
તુ હી તારણહાર નું વિમોચન મોરારીબાપુ 
હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. 


પુસ્તકના લેખક કાંતિભાઈ 
વઢીયારીનું બાપુના હસ્તે અભિવાદન 
કરાયું હતું. પ્રથમ દિવસની થથામાં 
ઉપસ્થિત સંતો કલ્યાણદાસજી મહારાજ, 
શાંતિદાસજી મહારાજ, સોનલલાલજી 
મહારાજ, જગજીવનદાસજી, કિશોરદાસજી 
સાહેબ, દિલીપરાજા કાપડી, 
જગદીશદાસજી, મુકુલદાસજી, 
હરિસિંહદિદા, સેવાદાસજી, કાલીનાથજી, 
ભક્તિ રામ મહારાજ, વિનેશરામ સાધુ 
આશિષ મહારાજ, કાનજી દાદા કાપડી, 
શિવરામ બાપુ, આઇશ્રી ચંદુમા, દિલીપ 
દેશમુખ સહિત વિવિધ સંસ્થાઓના સંતો 
તેમજ જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ પારૂલબેન 
કારા, વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ 
નિમાબેન આચાર્ય, ધારાસભ્યો વિરેન્દ્રસિંહ 
જાડેજા, પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા, કેશુભાઈ 
પટેલ, ત્રિકમભાઈ છાંગા, સાહેબ રામકથા 
પ્રસંગ મહાપ્રસાદના દાતા તારાચંદભાઈ 
છેડા પરિવારના જયેશભાઈ છેડા, 
વેલજીભાઈ આહીર સહિત શ્રેષ્ઠિઓનું 
મોરારીબાપુના હસ્તે પુસ્તક તથા શાલ થી 
સન્‍માન કરાયું હતું. 


વિશાળ કથામંડપમાં 35000 
શ્રોતાઓ બેસી શકે તેમજ ભોજન મંડપમાં 
25000 ભાવિકો પ્રશાદ લઈ શકે તેવી 
વ્યવસ્થા સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવી છે. 
મોરારીબાપુએ કહ્યું કે કચ્છની ભૂમિ એટલે 
ભજન ભોજન અને ભાજન ની ભૂમિ. અક્ષય 
તૃતીયા ના દિવસે રામકથાનો પ્રારંભ થઈ 
ગયો છે તેથી આ કથાને માનસ 
અક્ષયતૃતીયા નામનું સ્વરૂપ અપાયું છે. 
રામચરિત માનસ ગ્રંથમાં જીવન જીવવાના 
આદર્શો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. 
તુલસીદાસજી મહારાજે હજારો વર્ષ પૂર્વે આ 
ગ્રંથમાં વર્ણાવેલા મૂલ્યોના અનુસરણથી 
ભવસાગર પાર થઈ જવાય છે. 


રામાયણના મધ્યમાં ગુરુમહિમા 
મુખ્ય છે. આ ગ્રંથમાં સાત સોપાન, સાત 
પગથિયાં, સાત કાંડ, સપ્ત ત્રષિ, સાત 
વાર, વિવિધ સાત મંત્ર તુલસીદાસજીએ 
લખ્યા છે તેના સંપૂર્ણ સારનુ વર્ણન કથામાં 
કથાકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે એવું 
મોરારીબાપુ એ જણાવતાં દરેક માનવીને 
રામકથાના આદર્શોને જીવનમાં 
અનુસરવાથી જીવન ધન્ય બને છે તેવી 
શીખ આપી હતી. 


કાર્યક્રમ નું સંચાલન:- ચંદનસિંહ 
રાઠોડ (પૂર્વ સરપંચ, નખત્રાણા)એ કર્યું 
હતું.માહિતી 


સંકલન:- કા વા રામાણી કોટડા (જ) 


ત્રિકમ સાહેબ કોણ છે અને મંદિર ક્યાં છે? 

નખત્રાણા-કોટડા હાઈવે, કચ્છ 
(ગુજરાત), જ્યાં આજથી મોરારીબાપુની 
રામ કથાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. જ્યાં 
યજમાન શ્રી વિનોદભાઈ લખમસીભાઈ 
ચાવડા (મહામંત્રી ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ; 


સાંસદ: કચ્છ-મોરબી) દ્વારા ભજન, ભક્તિ 
અને ભોજન સાથે રામ કથાનું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું છે. 


ત્રિકમ સાહિબ મંદિર એ ભારતના 
ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના નખત્રાણા 
શહેરમાં આવેલું એક અગ્રણી હિંદુ મંદિર છે. 
તે એક આદરણીય પૂજા સ્થળ છે અને 
સ્થાનિક સમુદાય અને ગુજરાતના વિવિધ 
ભાગોમાંથી મંદિરની મુલાકાત લેતા 
ભક્તોમાં તેનું મહત્વ છે. છે. 


ત્રિકમ સાહેબ મંદિર વિશે કેટલીક 
માહિતી નીચે મુજબ છે.રવિભાણ 
સંપ્રદાયમાં ત્રિકમ સાહેબ 400 વર્ષ પહેલા 
સંત બન્યા હતા. અસ્પૃશ્યતાના સમયમાં 
રાપરના દરિયા સ્થાનમાં સમાધિ લઈ 
લોકોને જાતિથી ઉપર ઉઠીને શાશ્વત માર્ગ 
પર ચાલવાની શીખ આપી હતી. પ્રેમ અને 
ભક્તિ ચિત્રોડ ચિત્રધર રેપરનો આશ્રમ 
છે.ઈતિહાસ: ત્રિકમ સાહિબ મંદિર દેવતા 
ત્રિકમ રાજાને સમર્પિત છે, જેઓ કચ્છના 
સ્થાનિક લોકોમાં લોક નાયક અને દૈવી 
વ્યક્તિ ગણાય છે.. 


મંદિરની સ્થાપના 100 કરતાં 
વધુ વર્ષ પહેલાં થઈ હોવાનું માનવામાં 
આવે છે, અને મંદિરનું ચોક્કસ મૂળ અને 
ઇતિહાસ સારી રીતે દસ્તાવેજીકૃત થયેલ 
નથી. સ્થાન:આ મંદિર ભારતના 
ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના નખત્રાણા 
શહેરમાં આવેલું છે. નખત્રાણા તેના સમૃદ્ધ 
સાંસ્કૃતિક વારસા માટે જાણીતું છે, અને 


સબાતબ થમ પબિકા 


સ્થાપતા: 


ત્રિકમ સાહેબ મંદિર આ પ્રદેશના મુખ્ય 
ધાર્મિક સ્થળોમાંનું એક છે.સ્થાપત્ય: 
મંદિરમાં જટિલ કોતરણી અને શિલ્પો સાથે 
પરંપરાગત હિન્દુ સ્થાપત્ય છે. મંદિર સંકુલ 
રંગબેરંગી ચિત્રો અને સુશોભન તત્વોથી 
શણગારવામાં આવ્યું છે, જે સ્થાનિક 
કારીગરોની કારીગરીનું પ્રદર્શન કરે છે. 
મંદિરના ગર્ભગૃહમાં મંદિરના મુખ્ય દેવતા 
ત્રિકમ રાજાની મૂર્તિ છે.ધાર્મિક મહત્વ: 
ત્રિકમ સાહેબ મંદિર સ્થાનિક સમુદાય દ્વારા 
તેને એક પવિત્ર સ્થળ માનવામાં આવે છે, 
અને એવું માનવામાં આવે છે કે ત્રિકમ રાજા 
તેના ભક્તોની ઇચ્છાઓ પૂર્ણ કરે છે. 
મંદિરની મુલાકાત ઘણા ભક્તો દ્વારા 
લેવામાં આવે છે જેઓ આશીર્વાદ લેવા 
આવે છે, પ્રાર્થના કરે છે અને મંદિરમાં 
ઉજવાતા વિવિધ ધાર્મિક સમારંભો અને 
તહેવારોમાં ભાગ લે છે. 


તહેવારો: 


મંદિર આખા વર્ષ દરમિયાન ઘણા તહેવારો 
અને કાર્યક્રમોનું આયોજન કરે છે, જેમાંથી 
સૌથી મહત્વપૂર્ણ નવરાત્રીના હિન્દુ તહેવાર 
દરમિયાન યોજાતો વાર્ષિક મેળો છે. 
નવરાત્રિ દરમિયાન, મંદિરને રોશની, ફૂલો 
અને અન્ય શણગારથી શણગારવામાં આવે 
છે, અને તે ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક 
પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બની જાય છે. ગુજરાતના 
વિવિધ ભાગો અને પડોશી રાજ્યોમાંથી 
ભક્તો નવરાત્રી દરમિયાન તહેવારોમાં 
ભાગ લેવા અને ત્રિકમ રાજાના આશીર્વાદ 
મેળવવા માટે મંદિરમાં ઉમટી પડે છે. 


સ્થાનિક માન્યતાઓ: 


ત્રિકમ સાહેબ મંદિર સાથે ઘણી સ્થાનિક 
માન્યતાઓ અને દંતકથાઓ સંકળાયેલી 
છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ત્રિકમ રાજા 
પાસે દૈવી શક્તિઓ છે અને તે પોતાના 
ભક્તોની ઈચ્છાઓ પૂરી કરી શકે છે. ભક્તો 
એવું પણ માને છે કે ત્રિકમ રાજા તેમને દુષ્ટ 
આત્માઓથી બચાવે છે અને તેમના 
જીવનમાં સારા નસીબ લાવે છે. મંદિરને 
આસ્થાનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે, અને 
ભક્તો ત્રિકમ રાજાના આશીર્વાદ મેળવવા 
માટે પ્રાર્થના કરે છે, ધાર્મિક વિધિઓ કરે છે 
અને અર્પણ કરે છે. 


એકંદરે, નખત્રાણા, કચ્છમાં 
ત્રિકમ સાહેબ મંદિર એ સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક 
વારસો અને ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતું એક 
પ્રતિષ્ઠીત હિંદુ મંદિર છે. તે સ્થાનિક 
સમુદાય માટે આધ્યાત્મિક અને સાંસ્કૃતિક 
કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે અને ત્રિકમ 
રાજાના આશીર્વાદ મેળવવા માટે ભકતોને 
આકર્ષે છે. 


સંયોજક -ચંદ્રિકા ભોજાણી, વૈભવવાડી. 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ ના 
આયોજનમા સહભાગી થવા માટેની 
જુદી જુદી રજીટ્રેશન લીંકો 


આવાસ સુવિધા માટે 

1111૯101" 0૦110૦1 ર૦હયંડા"ત1|011 

છેલ્લી તારીખ :- ૩૦/૦૪/૨૩ 

વડાં વંત્ાં૦: ૩0/04/23 
[11105:////૫૪૦૬5૮ા106|11૦"૦115.0૦1ત/ 

શંખનાદ મા ભાગ લેવા માટે 

11111610 ગિત્ાવાંલાં0તાં૦ 11 ડતા11૯11લલવ ૦૫૦11 
છેલ્લી તારીખ:- ૩૦/૦૪/૨૩ 

વડાં વંત્ાં૦:- 30/04/23 


[111[05://)//પ૫૪લડવ।લ1૦૪૦।15.૦1'ત/૬1લ116111 
લવ 
સનાતની રનોથોન મા ભાગલેવા માટે 


1111૮ 10 વતા ૨ાં0૩ત1૦ [11 ડલતાવલાંતા 


ર૫101(1011 

છેલ્લી તારીખ ૨૫/૦૪/૨૩ 

1_તડાં વંત્ાં૦:- 25/04/23 
[11105://)/૫૪૧5લ106|11૦"૦115.૦1%/11011111011 
ફેસબુકપેઝ 

00૮10 ૦૦1110૯1 પતં -૮૯૦ 000૬ 

101 0) ઇ[0વતા૦ડ 


[111[25://0/0/0/.(૯૦૩૦૦(₹(.૦૦111/)/૫"વડવા16[1 
-01લ?॥10૦)તાવ-2010/4૫07- 

ઇન્સ્ટાગ્રામ 

ઊ૦૯ 10 |૦ાં1 |15ાંતવ્રા'તા1 [2૧0૦ 1012 ાં]/ 


110વદ્૦ડ 


11105://115ાલલ'વ।1.૦૦1૧1/૬॥11 લં01400 _/૫પ" 
થડવા10|2|તવુડ॥]|ંવ-70તાતપ121૫11॥/ 


યુવતી મંડળ - શહાડ (કલ્યાણ) દ્વારા 
સમર કેમ્પ ડમ કરેલ આયોજન 


ગત તારીખ 17-4-2023 થી 20- 


4-20023 એમ ચાર દિવસ શહાડ 
પાટીદાર મહિલા મંડળના સહકારથી 
યુવતી મંડળ દ્વારા સમર કેમ્પનું ખૂબ સરસ 
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 


પ્રથમ દિવસે યુવતી મંડળના 
પ્રમુખ પ્રીતિબેન ભાવાણી તથા મંત્રી 
હીનાબેન જાદવાણી તથા યુવતી મંડળ 
કમિટી ની બહેનો દ્વારામાં ઉમિયાનું દીપ 
પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામા 
આવી હતી.પહેલા દિવસે જાગૃતીબેન 
ઉકાણી તથા મોનિકાબેન સાંખલા અને 
ચાર્મીબેન જાદવાણી આ બહેનોએ બાળકોને 
આર્ટ અને ક્રાફ્ટ ની એક્ટિવિટી કરાવી હતી. 

બીજા દિવસે ટ્વિંકલ ઉકાણી અને 
હેતિશા ભવાણી આ દીકરીઓ એ યોગા અને 
ઝુમ્બા બાળકોને શીખડાવ્યા હતા. સમર 


વિથ પેરેન્ટસ 


કેમ્પના ત્રીજા દિવસે દર્શનાબેન 


!. આ મો બાળકોને ફાયરલેસ 
| કુકિંગની એક્ટિવિટી કરાવી હતી. 


સમર કેમ્પના છેલ્લા દિવસે સપોર્ટ 
આ એક્ટિવિટી 
કરાવવામાં આવી જેમાં બાળકોને 
વિવિધ પ્રકારની ગેમો રમાડવામાં 
| આવી. આ સમર કેમ્પમાં ટોટલ 28 
ઝી બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. 


બાળકોને કોમ્પ્લીમેન્ટરી ગિફ્ટ 
આપવામાં આવ્યા હતા જેમના દાતા 
સ્વ. દાનાભાઈ હિરજી ઉકાણી પરિવાર અને 
છેલ્લે દિવસે અલ્પહારના દાતા સ્વ. 
અમૃતભાઈ દેવશી સાંખલા પરિવાર હતા. 
સમર કેમ્પના છેલ્લે દિવસે મહિલા 
મંડળની કમિટી બહેનોએ સહભાગી થઈ 
ને આ સમર કેમ્પના આયોજનને 
બિરદાવેલ. સમર કેમ્પના આયોજનમાં 
માઇક સંચાલન મંત્રી હીનાબેન જાદવાણી 
એ કર્યું હતું છેલ્લે આભાર વિધિ પ્રમુખ 
પ્રીતિબેન ભાવાણીએ કરી હતી. 


આ પ્રોગ્રામ માં 4 દિવસ બાળકોએ 
ખૂબ આનંદ કર્યો હતો અને યુવતી મંડળ ની 
બહેનો દ્વારા ખૂબ સરસ અને સફળ 
આયોજન થયું હતું. 


સંકલન : હરેશ અબજી શાંખલા 


-શહાડ (કલ્યાણ) 


યુવાસંઘનાં ૫૦ વર્ષ નાં નિમિતે - મેગા રક્તદાન કેમ્‌ 
[કે.કે.પી. યુથ ક્લબ કડોદરા) રક્તદાન,મહાદાન 


જલ એ જીવન છે પરંતુ રક્ત એ 
નવ જીવન છે."0૦॥વદ૦ 31004 0/૦ 110” 


યુવાસઘનું એકમ એટલે એક યુવા 
મંડળ અને આવા અનેક મંડળ નો સમૂહ 
એટલે યુવાસંઘ જેમાં સમાવેશ એવા કે કે 
પી યુથ કલબ-કડોદરા દ્વારા દર વર્ષે 
નિયમિત સમાજના આધ સુધારકો નાં 
સમરણ અને સનાતની પુષ્પાંજલિ માટે એક 
સાથે રકતદાન કેમ્પ કરવામાં આવે છે. 


જીવનમાં અન્ય ને ઉપયોગી થવા 
૭૮ મી વખત રકતદાન કરનાર આજના 
કેમ્પમાં સહુથી વધુ ગૌરાંગ ધનાંણી નો 
લક્ષ મળ્યો છે.. 


આ વર્ષે અનેક ઉત્સવના ઉત્સાહ 
માં સમગ્ર ભારતના આયોજન કદાચ 
અનુકૂળ નથી બન્યું પણ કડોદરા યુથ ક્લબ 
એ અવિરત કાર્ય ને સતત અને સરાહનીય 
કરવા અને પચાસ વર્ષ ની યુવાસંઘ ની 
સાથે સમાજના સનાતની ગૌરવ નાં 


ડોકટર વિજય ધોળું સાથે કે.કે.પી. યુથ કલબ નાં 
પ્રમુખ સાથે મંત્રી અને કર્ણધાર. 


શંખનાદ કાજે તેઓ ને રકતાંજલી અર્પણ 
કરવા અખાત્રીજ નાં પર્વ સમયે સહયોગી 
વિપ્ર ફાઉન્ડેશન -સુરત ના સથવારે તારીખ 
-23/4/2023 ને રવિવારે પાટીદાર 


રાજનાંદગાવ 
છત્તીસગઢ રીજીયન માં 
મિશન અભિમન્યુનો સ સત્ર 


તા.23/04/2023,રવિવાર 
સમય - 9:30-10:30 દ્વા1 સ્થાન - શ્રી 


પાટીદાર ભવન શહેર _રાજનાંદ ગાંવ 
રાજનાંદ ગાવ મધ્યે મિશન અભિમન્યુના 
સત્રમાં મેન્ટોર્સ બહેનો દ્વારા બાળકોને ખૂબ 
જ ઉત્સાહથી એરોબિક્સ, 3 નાદ,ધ્યાન, 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનની આરતી, 
શ્લોક પઠન ની સાથે ભાવાર્થ, વક્તવ્યમાં 
અખાત્રીજ ની મહત્વ વગેરે ની સાથે 
પ્રશ્નોતરી, અંતે સમાપનમાં રાષ્ટ્રગાન અને 
રમત ગમત નો આનંદ માણીને 
સ્વલ્પાઆહર વિતરણ કરવામાં આવ્યું. 
સેવા આપનાર 


પ્રશિક્ષક બહેનો 
નર્મદાબેન દીવાણી, 
રસીલા રામાણી 
પ્રવિણા પૂજાણી 
મીના દીવાણી 


સંકલન - નર્મદા દીવાણી. 


ડપ્નારા કાલા. છપકાર/દાઝે (7100 ।૦%03/& 241108૨ 
૪/૪/&%5૬/૫૫૦પ્ત 
[ર 1/04 


€૦૫4૦॥- 


ઝ&૬ડ૧11ર ૦૯ઇ૭ઠ&ાર&1 ૨૬૦૦ 


કેપી" યુથ કહ, 
ક તિ મહિલા મંડળ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ 


કડોદરા દ્ધારા આયોજીત 


65/96 


6 20/70/0#/7 ટ09/0 . 


સ્થળ - પાટીદાર ભવન - કડોદરા 
તા.ર૩/૦૪/ર૦ર૩, રવિવાર 
વાઝે 7*૦૦ થી ર'૦૦ 


(9 


ભવન-કડોદરા મુકામે "૧૯ મા મેગા 
રક્તદાન કેમ્પ " નું આયોજન કરવામાં 


આવ્યું હતુ. 
જેમા ટોટલ 331 જેટલી બ્લડ 


૧ ##જઃ #-૦ઝુ ડ્ર 


છ 
6 


(9 


લોક સમર્પણ રક્તદાન કેનદ સરદાર પટેલ 
રક્તદાન કેનદ સ્મીમેર હોસ્પિટ કિરણ 
હોસ્પિટલ- સુરત રકતદાન કેન્દ્ર નો સાથ- 
સહકાર સાંપડ્યો હતો... 


વિપ્ર ફાઉન્ડેશન દ્વારા કેકેપી યુથ કલ્બની ટીમ ને સન્‍માન કરવાનું રહેશે. 


યુનિટ એકત્રીત કરી આપણી સમાજના 
આધ્યસુધારક શ્રી નારાયણ રામજી 
લીંબાણી અને શ્રી કેશરા પરમેશ્વરા સાંખલા 
ને રક્તાંજલી અર્પણ કરવાની સાથે 
પરશુરામ જયંતીની ઉજવણી કરીને 
આજના દિવસને માનવ જીવનમાં શરીરનું 
રક્ત આપવાનું દાન જે મહાદાન છે તે માટે 
સમગ્ર સમાજ વ્યવસ્થા માંથી સહયોગી 
દ્વારા રક્તદાન ત્રણસો નાં લક્ષ સાથેનું 
આયોજન કરવામાં આવેલ. આ મેગા 
રક્તદાન કેમ્પને સફળ બનાવવામા સુરત 
ની વિવિધ રકતદાન એકત્ર કરતી 
હોસ્પિટલ અને સંસ્થા નાં સહયોગ થી જેના 


રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની પ્રત્યેક નાગરિકની 
સામાજિક જવાબદારી સમજીને સમાજના 
વડીલો તેમજ યુવા ટીમના કાર્યકર્તાઓ 
ખુબજ મોટી સંખ્યામા ઉપસ્થિત રહી 
રક્તદાન કેમ્પના સંચાલનમાં સહભાગી 
થયેલ. 


યુથ ક્લબ નાં હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર 
ટીમ નાં સૂત્રધાર ડૉ.વિજય ધોળું ની ટીમ 
દ્વારા સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું.. 
એથી વિશેષ કડોદરા યુથ ક્લબ ની નવ 
નિયુક્ત ટીમ વરણી અને પૂર્ણ રચના થયે 
યુથ પ્રેસિડેન્ટ રાજેશ છાભૈયા નાં નેતૃત્વ માં 
વાપી ખાતે ૩0 પ્રેરીત વોલીબોલ રમત 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવની ચહલ પહલ.. 


લગ્ન ગાળાની ભારે સીઝન અને તેમાંય રવિવારી રજા વચ્ચે પણ હાલ પાટીદાર 
બોર્ડિંગ- નખત્રાણા મધ્યે સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ ની આગોતરી તૈયારીઓ ના 
ભાગરૂપે યુવાસંઘ અખંડ કચ્છ રીજીયન ની ટીમ સાથે ભોજન વ્યવસ્થા સમિતિ , વાહન 
વ્યવહાર સમિતિ અને આવાસ સમિતિ સાથે આયોજન બદ્ધ રીતે માઈક્રોપ્લાન ને ઓપ 


આપતી ઝલક... 


૬ મનોજ વાઘાણી, જીતેશ હળપાણી. 


સનાતની શતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસાર પ્રચાર સમિતિ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. 


દિલ્હી - ઉત્તર ભારત રીજીયનમાં મિશન અભિમન્યુ 


તારીખ 22 -4 - 2023 શેસિવાર 
ના ઉત્તર ભારત રિજીયનમાં મિશન 
અભિમન્યુના સેશન માં બાળકોને સરસ્વતી 


વંદના, શ્લોક કંઠસ્થ, એક્સરસાઇઝ, 
રમતગમત કરાવામાં આવી તથા લોહ 
પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નું 
ઇતિહાસ સમજાવવામાં આવ્યું અને અંતે 
રાષ્ટ્ર ગાન ગાઈ સેશન સમાપ્ત કરવામાં 
આવ્યું....મિશનમાં સેવા આપનાર પ્રશિક્ષક 
બહેનો 


(1) રીટા સેંગાણી 
(2) કિરણ સેંગાણી 
(3) મોના છાભૈયા 


(4) રીંકલ દીવાણી 


બાળક એ કુમળો છોડ હોય છે. 
ર તેને જેમ વાળવો હોય તેમ વાળી શકાય 


| છે. બાળકની સારી માવજત કરી ઉત્તમ 


ફળ મેળવી શકાય છે. બાળકો કાચી 
માટીના હોય છે. એને કેવો ઘાટ આપવો 
1 એ મા- બાપના હાથમાં છે. મા- બાપે એને 


, જીવનના ચાકડા પર બાળકનું ઘડતર 


કરવાનું છે. આ કાચી માટીને આપણે 


% સંસ્કાર રુપી ઘાટ આપીને ઘડીએ તો એ 
ઘડો એક અમૃતકુંભ થઈને આપણને 
ર 


જીવનદાન આપશે. તમારો લાડકવાયો 
તમારા ભવિષ્યનો આધારસ્તંભ છે. તેના 
ધડતાં જરાય કચાશ ન રાખશો. 


તેની બાહ્ય જરિયાતોની સાથો 
સાથ તેની આંતરિક જરેયાતોનો પણ ખાસ 
ખ્યાલ રાખજો, બાળ માનસને સલુકાઇથી 
અને નજાકતથી કેળવજો. તમારા ઉજળા 
ભવિષ્ય માટે અને તમારી પાછલી 
જિંદગીની સાચી શાંતિ માટે જ નહી પણ 
તમારે સમાજને એક આદર્શ નાગરિક 
આપવાનો છે, એવી ઉચ્ચ ભાવનાથી બાળ 
ઉછેરનું પરમ કર્તવ્ય બજાવશો એવી 
પ્રાર્થના... 


સંકલન : રીટા સેંગાણી 


અમેરિકા દશ લાખ ભારતીયને વિવિધ વિઝા આપશે 
1-૧૩તેમજ1,વિઝાજેવાવકવિઝાનેપણ અગ્રતાઅપાશે 


સનાતન ધર્મ પત્રિકા 


વિદેશી વિધાર્થીઓમાં ભારત હવે બીજા ક્રમે 


અમેરિકા દ્વારા આ વર્ષે ભારતીયોને ૧૦ 


અમેરિકામાં અભ્યાસ માટે 


લાખથી વધુ વિઝા આપવામાં આવશે તેમ 


યુએસના ટોચના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. વિદેશથી આવતા 
ઓગસ્ટથી શરૂ થનારા શૈક્ષણિક વર્ષમાં જો વિધાર્થીઓમાં ભારત હવે 
બાઇડેન સરકાર દ્વારા તમામ ભારતીયો બીજો ક્રમ ધરાવે છે. 


11-૧3 તેમજ 1. વિઝા માટે 
ભારતમાં હવે કોન્સ્યુલર 


માટે સ્ટુડન્ટ વિઝા ઝડપથી પ્રોસેસ કરવામાં » 
આવશે. આ ઉપરાંત 1-૧ તેમજ 1, વિઝા 


જેવા વર્ક વિઝાને પણ અગ્રતા આપવામાં સેક્શન માટે વેઈટિંગ 
આવશે. અમેરિકાના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી પિરિયડ ઘટાડીને ૬૦ 

ઓફ સ્ટેટ ફોર સાઉથ એન્ડ સેન્ટ્રલ એશિયા દિવસ કરતા ઓછો કરાયો 
ડોનાલ્ડ લૂએ એક મુલાકાતમાં જણાવ્યું હતું છે. આવા વિઝા 


અગ્રતાક્રમનાં ધોરણે 
આપવાનું અમેરિકા તેમજ 


કે, ભારતીય આઈટી પ્રોફેશનલ્સ દ્વારા જેની 
વધારે માગણી છે તેવા 1-૧॥ તેમજ 1, 


બંને દેશ વચ્ચે દસ લાખ 
લોકોની આવન-જાવન 


અમેરિકાએ કહ્યું હતું કે અમે 
વર્કર્સ માટે વિઝાને પ્રાથમિકતા 
આપી રહ્લા છીએ. કારણ કે તે 
અમેરિકા અને ભારતીય 
અર્થવ્યવસ્થા બંને માટે ખબ જ 
મહત્ત્વપૂર્ણ છે. લૂએ કહ્યું હતું કે 
અમેરિકાના ભારત સાથેના સંબધ 
ખબ જ મજબત છે. અમે સાથે જ 
આ પણ જાણીએ છીએ કે 


વિઝાને પ્રાધાન્ય અપાશે. 1-૧1 વિઝા એ ભારત બંનેની ઇકોનોમી અમેરિકામાં હાલ એક લાખ કરતા 
નોન ઈમિગ્નન્ટ વિઝા છે જે હેઠળ ટેક્નિકલ માટે મહત્ત્વનું છે. પણ વધારે ભારતીય લોકો રહે છે. 
નિષ્ણાત જ્ઞાન ધરાવતા વિદેશીપ્રોફેશનલ્સને ક 

અમેરિકાની કંપનીઓ દ્વારા તોકરી ડોમેસ્ટિક વિઝા ભારતમા પ્રેસબે ફોડમ છે 
આપવામાં આવે છે. યુએસની ટેક્નોલોજી અતે તેતાં સારા પરિણામો 


રિન્યુઅલ શરૂ કરાશે 


નોન ઈમિગ્રન્ટસ વર્કર્સ માટે 
કેટલીક વિઝા કેટેગરીમાં કરીથી 
ડોમેસ્ટિક વિઝા રિન્યઅલ 
સિસ્ટમ શરૂ કરાશે જેમાં 
અમેરિકામાં જ વિઝા ધારકે 
ફિઝિકલી હાજર થવાનું રહેશે. 
આને કારણે વિઝા રિન્ય કરાવવા 
માટે કેટલીક કેટેગરીના વિઝા 
ધારકોએ ભારતમાં આવવાની 
જરૂર પડશે નહીં. 


કંપનીઓ આ વર્ષે ભારત અને ચીનમાંથી 
હજારો નિષ્ણાતોને નોકરી આપવા તત્પર 
છે. લૂએ કહ્યું હતું કે, આ વર્ષે ભારતીયોને 
વધુમાં વધુ સ્ટુડન્ટ અને ઈમિગ્રન્ટસ વિઝા 
આપીને નવો રેકોર્ડ સર્જવામાં આવશે. 
પહેલી વખત વિઝા માટે અરજી કરનારાઓ 
માટે લાંબો વેઈટિંગ ગાળો ચિંતાજનક છે. 
ખાસ કરીતે 8૧ (બિઝતેસ) તેમજ 8૨ 
(ટૂરિસ્ટ) વિઝા આપવામાં લાંબો વેઈટિંગ 
પિરિયડ લોકોને સતાવી રહ્યો છે. ભારત 
અને અમેરિકાનાં સંબંધો વર્ષોથી ગાઢ બની 
રહ્યા છે. તેને આગળ વધારવામાં આવશે. 


જ જ્‌ 
હેલ્થ અપડટ ષ્ટ 


આફળોનેતેમની છાલ સાથે 
આરોગશો તોફાયદો થશે 


ફળો આપણા આહારનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ 
છે. પરંતુ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે માત્ર ફળ ખાવું પૂરતું 
નથી. હા, ફળોને યોગ્ય રીતે ખાવા ખૂબ જરૂરી છે. 
તમને ખબર નહીં હોય પણ ઘણા ફળો છાલ સાથે 
ખાવામાં આવે છે કારણ કે આમ ન કરવાથી, 
તેમના પોષક તત્વોમાં ઘટાડો થાય છે. પરંતુ શું 
તમે જાણો છો કે ફળોની છાલમાં પણ પોષક તત્વો 
હોય છે. ફળોની છાલમાં વિટામિન, મિનરલ્સ, 
ફાઈબર અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ મળી આવે છે. 
પરંતુ કેટલાક ફળ એવા હોય છે જેની છાલ 
ઉતાર્યા પછી ત ખાવા જોઈએ. આ ફળોને છોલીને 
ખાવાની ભૂલ ન કરો. 

પિઅર (ટ્રા) : પિઅર એટલે નાશપતિનું... આ 
ફળનું સેવન હંમેશા છાલ સાથે કરવું જોઈએ.તેની 
છાલમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને વિટામિન મળી 
આવે છે. જો તમે પિઅરને છોલી સાથે ખાશો તો 
શરીરને ડાયેટરી ફ્રઈબર મળશે. એટલે જ 
પિઅર હંમેશા છાલ કર્યા વગર જ ખાવા જોઈએ. 
જામકળ (0૫808) : જામફળનું સેવન છાલની 
સાથે કરી શકાય છે. જામફળમાં 
એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ, વિટામિન્સ, ફાઈબર્સ અને 
મિનરલ્સ મળી આવે છે. એટલા માટે જામફળની 
છાલ ઉતાર્યા પછી તેને ક્યારેય ન ખાવી જોઈએ. 
સાથે જ એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખો કે શરદી કે 
ઉધરસની સ્થિતિમાં તેને ન ખાવા જોઈએ. 
એપલ (70010) : ઘણા લોકો તેની છાલ કાઢીને 
ખાય છે, પરંતુ અમે તમને જણાવી દઈએ કે 
સફરજનની છાલમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ અને 
ફ્ઈબર મળી આવે છે, તેથી સફરજનને ધોઈને 
સીધું ખાવું જોઈએ, તેની છાલ ન કાઢવી જોઈએ. 
ચીકુ (વપતા) : છાલત્તી સાથે ચિકુનું સેવન 
કરવામાં આવે છે. તેની છાલમાં વિટામિન સી, 
એન્ટિઓક્સિડન્ટ્સ, આયર્ન મળી આવે છે. 
તેથી જ ચીકુનું સેવન છાલની સાથે કરી 
શકાય છે. 


વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી 
દેશની કમાન સંભાળી ત્યારથી કિસાનો માટે 
સતત ચિંતા સેવી રહ્યા છે કિસાનોની આવક 
બમણી થાય તે દિશામાં સરકાર સતત 
કામગીરી કરી રહી છે. જે હેઠળ જ ખેત 
ઉત્પાદનોની ટેકાના ભાવે ખરીદીથી લઈને 
અન્ય યોજનાઓનું દેશમાં અમલીકરણ થઈ 
રહ્યું છે તેવું આજરોજ મોથાળા ખાતે 
અબડાસા ખેતીવાડી માર્કેટ યાર્ડના 
લોકાર્પણ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મત્સ્યપાલન, 
પશુપાલન, ડેરી મંત્રી શ્રી પરષોત્તમ 
રૂપાલાએ જણાવ્યું હતું. 


કિસાનોને સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય 
મંત્રીશ્રીએ ઉમેર્યું હતું કે, રાયડાનું કેન્દ્ર 


સ્થાપના : ઈ.સ.૧૯૪૪ 


ઉ, હદ, 
ન ળક 


આમંત્રણ 


, શાળાના તેજસ્વી બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરાયા 


સાંયરા (યક્ષ)માં પરીક્ષા પાસ 
કરનાર છાત્રોનું સન્માન કરાયું 


1 આણંદપર(યક્ષ) ! બાળકોને સન્માનિત કરવામાં આવતા 
નખત્રાણા તાલુકાના સાંયરા(યક્ષ) હોય છે. શાળાના શિક્ષક અજયભાઈ 
પ્રાથમિક શાળામાં 5૫31115 અને? દ્વારા સમજ આપવામાં આવી હતી. 
પરીક્ષા પાસ કરેલ બાળકોને ગામના કાર્યક્રમમાં શાળાના આચાર્ય નવીન 
અગ્રણી કાન્તિલાલ ખેતશીભાઈ ધોરિયા, ભગવાન ધોળુ, અર્ષદ ફ્તાવત, 


9 મહા દાંડીચારાસ તથા ભવ્ય શોભાચાત્રા 


| 


૪ દિપ પ્રાગટ્ય (અનન્ત વિભૂષિત દ્વારકા શારદાપીઠાધીશ્નર જગદ્ગુરૂ શંકરાચાર્ય 


સ્વામીશ્રી સદાનન્દ સરસ્વતીજી મહારાજનાં વરદ હસ્તે) 


મળી રહ્યા છે : ડોનાલ્ડ લૂ 
અમેરિકાના ટોચના અધિકારી 
ડોનાલ્ડ લૂએ કહ્યું કે, ભારતમાં 
પ્રેસને ફ્રીડમ છે અને તેનાં સારા 
પરિણામો મળી રહ્યા છે. ભારતના 
પત્રકારોની ભમિકા દેશની 
લોકશાહોને મદદરૂપ થવાની છે 
અને તે દિશામાં તેઓ કામ કરી 
રહ્યા છે. ભારતમાં કશું ગુપ્ત 
રાખવામાં આવતું નથી કે 
છુપાવવામાં આવતું નથી. 


કચ્છને મળી ગયું છે હવે ખેડૂતો દ્વારા 
સૂરજમુખીની ખરીદી અંગે માંગણી કરાઈ છે 
જે ખેડૂતોની જાગૃતિ દર્શાવે છે. 
વડાપ્રધાનશ્રીએ જ્યારથી દેશની શાસન 


ધૂરા સંભાળી છે ત્યારથી એમ.એસ.પી અંગે 
ખેડૂતો વધુ જાગૃત થયા છે. સરકાર દ્વારા 


માં સપોર્ટ સમીતી નો ઉત્સાહ જેમાં સેમી 
ફાઈનલ સુધી ટીમ કડોદરા ને ઉત્સાહ 
આપ્યો અને તે પછી પ્રથમ મેગા ઇવેન્ટ 
રકતદાન આજ રોજ કરવામાં આવેલ. 


આ પ્રસંગે ૭૮ ની વખત જીવનમાં 
રકતદાન કરનાર ગૌરાંગ ધનાંણી, 
યુવાસંઘ પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ અને 205 પ્રવક્તા 
દ્વારા ખાસ ઉપસ્થિત રહી ને મેગા રકતદાન 
ને શતાબ્દી મહોત્સવ નિમિતે એતિહાસિક 
ઉજવણી નો એક ભાગ જેમાં શ્રીસમાજ નાં 
વારસાની વિરાટ સનાતની ઇમારત ખડી 
કરનાર વડીલો અને આદરણીય તે સમય 


કેકેપિ યુથ ક્લબ નાં રક્તદાન કેમ્પ માં 
બારડોલી થી હિતેશભાઈ ડાયાભાઈ 
કાલરીયા ખાસ રક્તદાન કરવા આવ્યા 
છે.અને એમને એમના જીવનમાં આ 
રક્તદાન કેમ્પમાં 54 મી વખત 
રક્તદાન કરીને એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે 
તે આપણા માટે ખરેખર ગર્વની વાત છે 


નાં કાર્ય કર્તાઓ ને રક્તાંજલી સમર્પિત 
કરવામાં આવેલ.. 


સર્વ સહયોગીઓને સન્‍માન પત્ર 
અર્પણ કરવામાં આવેલ અને દાતાઓ ને 
ખાસ અલપાહાર ની સુવિધા પણ સુલભતા 
કાજે રાખવમાં આવેલ.. સવારથી બપોર નાં 
બે વાગ્યા સુધીમાં આ કાર્યક્રમ ઉત્સાહ પૂર્વક 
પૂર્ણ કરવામાં આવેલ.. 


કડોદરા સમાજના પ્રમુખ 
માવજીભાઇ પોકાર જેઓ એ પોતાના 
એકાવન વર્ષ ની લગ્ન તિથિ નિમિતે 
નિયાણીઓ અને સગા સ્નેહીઓ સાથે 
પરીવાર જનો સાથે ઉજવણી કરી એ 
નિમિતે આવેલ બાબુભાઇ પોકાર બેલગાવ 
દ્વારા પણ રકતદાન કરવામાં આવ્યું. 


અનેક મહિલાઓ એ ઉત્સાહ પૂર્વક 
રકતદાન આપી આ સરહાનીય કાર્યમાં 
સહયોગી બન્યા હતા. 


જગદીશ છાભૈયા 


પ્રવક્તા-કે.કે.પી યુથ ક્લબ-કડોદરા 


કુ. ધ્યાબેન પોકાર (પીન્યા, બેંગલોર) 
12 કક્ષામાં 90.3% 
ભાનુમતીબેન મણીલાલ પોકાર (દાદી - 
દાદા) ની પોત્રી અને તારલાબેન પરેશ 
પોકાર (માતા - પિતા) ની પુત્રી તેમજ 
દામજી પ્રેમજી ગોરાણી, હૈદરાબાદ 
(નાની - નાના) ની દોઈન્રી કુ.દિયા બેન 
પોકારે 1211 માં 90.3% મેળવીને 
પોકાર પરિવાર અને સમાજનું ગૌરવ 
વધારવા ખુબ ખુબ અભિનંદન 


નિયતિએ આખરે 
ટ્રિગર ખેંચ્યું! 


દક્ષિણ આફ્રિકાની રાજધાની કેપ ટાઉનને 
વિશ્વનું પ્રથમ દુષ્કાળ શહેર જાહેર કરવામાં 
આવ્યું છે! તેમની સરકારે 14 એપ્રિલ, 2023 
પછી પાણી પુરું પાડવામાં અસમર્થતા 
દર્શાવી છે. 


દુનિયાની દુ:ખદ યાત્રા શરુ થઈ ગઈ 
છે! આવો સમય આપણા પર પણ આવી 


શકે છે! પાણીનો સંયમપૂર્વક ઉપયોગ કરો. 
પાણીનો બગાડ બંધ કરો. યાદ રહે કે અમે 
પણ લાતુરને રેલમાર્ગે પાણી મોકલ્યું હતું! 

વિશ્વનું માત્ર 2.7% પાણી 
પીવાલાયક છે એ હકીકતને ભૂલશો નહીં! 
તમારા વિસ્તારમાં જૂથના સભ્યોને બોલાવો 
! નજીકના તમામ ડેમોમાં પાણી ઓછું થતાં 
ભૂગર્ભ જળ સ્તર ઊંડે ઉતરી ગયું છે. એક 
જવાબદાર નાગરિક તરીકે તમે આ 
ચળવળને સરળતાથી સફળ બનાવી શકો 
છો. 


1) રોજ કાર ધોવાનું ટાળો; 


2) યાર્ડમાં પાણીનો ભરાવો મર્યાદિત કરો; 
3) પાણીનો નળ સતત ચલાવવાનું બંધ 
કરો; 


4) અન્ય અનેક ઉપાયો સાથે પાણી 
બચાવો; 


5) ઘરમાં લીક થતી નળની મરામત કરો; 
6) સોસાયટીમાં પાણીના લીકેજને ઠીક કરો; 


7) વૃક્ષો વાવો! પર્યાવરણનું રક્ષણ કરો; 8) 
છોડ છોડવા માટે પાણીનો સંયમપૂર્વક 
ઉપયોગ કરો. 


આવો આપણે સૌ સાથે મળીને આ 
ભયંકર સંકટનો સામનો કરીએ! ઉપરોક્ત 


મેસેજ 5 ગ્રુપમાં મોકલો... પાણી 
બચાવવાનું પુણ્ય ચોક્કસ થશે! અમારા 
કારણે તરસ્યાની તરસ છીપાશે, આવનારી 
પેઢી જળચર જીવનથી સુરક્ષિત રહેશે. 


વૃક્ષો વાવો! પર્યાવરણ બચાવો! 
એક સામાજિક ચળવળ 
ઈતિહાસના પાને 


મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંદુલકરનો આજે જન્મદિવસ 


ભારતના માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન રમેશ 


તેંડુલકરનો મુંબઈ ખાતે, જન્મ ૨૪ એપ્રિલ 
૧૯૪૩ના રોજ થયો હતો, તેઓ ક્રિકેટના 
ઇતિહાસમાં મહાન બલ્લેબાજ મનાય છે. તે ટેસ્ટ 
અને એક દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય કિકેટમાં 
મુખ્ય રન-સ્કોરર તેમજ સદી કરનાર છે. 
૨૦૦૨માં વિઝડને સચિનને ટૅસ્ટ ક્રિક્ટમાં સર 
ડોનાલ5 બ્રેડમેન બાદ બીજા ક્રમના સૌથી મહાન 
ટેસ્ટ બેટ્સમેન અને એક દિવસીય મેયોમાં સર 
વિવિયન રિચાર્ડ્સ બાદ બીજા ક્રમના સૌથી 
મહાન બેટ્સમેન ગણાવ્યા છે. સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૦માં ઓસ્ટ્રેલિયન લેગ સ્પિનર 
શેન વોર્ને તેંડુલકરને તેમની જોડે તેમજ તેમની સામે રમેલ સૌથી મહાન 
ખેલાડી તરીકે ઓળખાવ્યા હતા.[૬] તેંડુલકર એ વર્તમાન પેઢીના એક 
માત્ર ખેલાડી છે જેમને બ્રેડમેન ઈલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. તે 
ઘણીવાર લિટલ માસ્ટર કે માસ્ટર વ્લાસ્ટરના નામથી પણ ઓળખાય છે. 
સચિન તેંડુલકર કુલ છ ક્રિકેટ વિશ્વકપમાં ભારતીય ટીમમાં સામેલ હતા, 
જે પૈકી ૨૦૧૧ના વિશ્વકપની વિજેતા ભારતીય ટીમનો પણ સમાવેશ થાય 
છે. આ ઉપરાંત તેમને સાઉથ આફ્રિકા ખાતે યોજાયેલ ૨૦૦૩ના વિશ્વકપમાં 
પ્લેયર ઓફ ધ ટુનમિન્ટ તરીકે ઘ્યોષિત કરવામાં આવ્યા હતા. 


કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી પરષોતમ રૂપાલા હસ્તે મોથાળામાં અબડાસા 
ખેતીવાડી મ માર્કેટ યાર્ડનું લોકાર્પણ 


બજાર કરતા ઉચ્ચ ભાવે ખેત ઉત્પાદોની 
થતી ખરીદીના કારણે હવે કિસાનો ખુદ 
સામેથી ખરીદ કેન્દ્રની માંગણી કરતા થયા 
છે જે ખૂબજ સારી વાત છે. 
વડાપ્રધાનશ્રીએ કિસાનોના હિતમાં 
સ્વામીનાથન રિપોર્ટની ભલામણ મુજબ 
એમ.એસ.પી લાગુ કરી છે ત્યારે ખેડૂતો પણ 
ટેકાના ભાવે થતી ખરીદીનો લાભ લે તે 
જરૂરી છે. 


આ કાર્યક્રમમાં ધારાસભ્યો સર્વશ્રી 
કેશુભાઈ પટેલ, પ્રદ્યુમનસિંહ જાડેજા, 
અનિરુદ્ધભાઈ દવે, સંત શ્રી હરિદાસજી 
મહારાજ, જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય 
પરસોત્તમભાઈ મારવાડા, મહેશભાઈ 
ભાનુશાલી, કચ્છી ભાનુશાલી દેશ 
મહાજનના પ્રમુખ દામજીભાઈ ભાનુશાલી, 
ઉપ-પ્રમુખ ગોવિંદભાઈ ભાનુશાલી, 
વાડીલાલ પોકાર, જયદીપસિંહ જાડેજા, 
હેમરાજભાઈ ભાનુશાલી, તથા અન્ય 
પદાધિકારીશ્રીઓ તથા અધીકારીશ્રીઓ 
સહિત સ્થાનિક કિસાનો અને ગ્રામજનો 
ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. (કાવારા કોટડા 


શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ દ્વારા આયોજીત શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન મંદિર હિરક/સુવર્ણ જ્યંતિ સનાતની 
મહોત્સવ રૂપે ત્રિવેણી મહોત્સવ ઉલ્લાસભેર ઉજવવાનું આયોજન કરેલ છે. 


શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજની સ્થાપનાને તથા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન પાન મુર્તિ સ્થાપનાને ૫ વર્ષ તેમજ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાન 
મુર્તિ પ્રતિષ્ઠાને ૫૦ વર્ષ પૂર્ણ થયેલ હોવાથી આ ત્રિવેણી મહોત્સવમાં શ્રી ખોંભડી પાટીદાર સનાતન સમાજનાં તમામ નિયાણાંઓને સન્માનવાનો મહામુલો 
અવસર મળ્યો છે. સૌ સમાજજનો તેમજ સૌ નિયાણાંઓને સહ પરિવાર માદરે વતન ખોંભડી મુકામે પધારવા ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. 


9 વિખ્યાત મોટીવેશનલ વકતા કાજલ ઓઝા વૈધનું માર્ગદર્શક વકતવ્ય 


નાકરાણી દ્વારા શિક્ષણકિટ આપીને અજયભાઈ ખાણિયા, ભરતભાઈ ' ૪ સામાજીક અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતી 


9 દાતાશ્રીઓનાં સન્માન 
9 રંગ કસુંબલ ભવ્ય લોક ડાચરો 


કલાકારો : કિર્તીદાન ગઢવી, અલ્પા પટેલ, રાજેશ ગઢવી 


સન્માનિત કરવામાં આવ્યા 
હતા. શાળામાં ભણતા ગામના જૂ : 
બાળકો કોઈ સિદ્ધિ હાંસિલ , 
કરે કે ભણતર ક્ષેત્રે પરીક્ષામાં 
સારો દેખાવ કરે અને ગામ 
અને શાળાનું નામ રોશન કરે એટલે પટેલ, અશોકભાઈ પટેલ, ચેતનભાઈ 
ગામમાં રહેતા શિક્ષણપ્રેમીઓમાં ખુશી પટેલ, મુક્તાબેન ધોળુ અને રમેશભાઈ 
જોવા મળતી હોય છે અને આવા જેપાર વગેરે હાજર રહ્યા હતા. 


રે નિ 


ઝડ 


૪ રંગારંગ સાંસ્કૃતિક કાર્ચક્રમો 


તથા શ્રી ધરમબંધુ સ્વામીજીનું પ્રેરક વકતવ્યો 
9 રાજકીય અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતી 
9 નિયાણાંઓનાં વાત્સલ્યભાવ સાથે હાર્દિક સન્‍માન 


દાટ ૫011 19% (1ણ 130 પ ॥11 117 _ 


ે હેલ્ધી" 


લાઇવ વોટર 
ચમત્ક [રી પાણી 


શું તમ તમારા પરિવારને નીચની બીમારીઓથી દુર રાખવા માગાં છાં 


* કેન્સર ક 
* ઢાક્કા ની નબળાઈ * 
* મોતીયો * સાંધાના ખાવો ક શ: 
* થાક લાગવો * કીડની 
* પથરી 
* હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ 


* ગેસ 
* એસીયીટી 
* કબજીયાત 
* બી.પી. 
* ડાયાબીટીસ 
માઈગ્રેન 


1રળા પાણીન ચક કરાવવા તથા લાઇવ5માં જાં 


૦-૦ 


* વજન ઘટાડવામાં 


* 812 નૌ ઉણપ 
7 


* ખરજવું 


તમારા € વા માટે સંપર્ક કરો 


ન ટે સંપર્ક કરો 


બેંગલોર માં રાજકીય હ હલચલ- 
ડોક રાજકીય ને નેતાઓ કર્ણાટક ચૂંટણીમાં 


રાજકીય લીડર સાથે 
1 આત્મીયતા ધરાવે છે. ગુજરાત 
અને ભારત સરકારમાંથી જ્યારે 
જ્યારે સંગઠન નાં નેતા અને 
સરકારી ફરજ અદા કરતા 
નેતાઓ આવતા તે ની સાથેની 
આત્મીયતા પોપટભાઈ 
જબુઆણી જેઓ મૂળ વીથોણ 
ગામના છે. વડોદરા નાં વેપાર 
અર્થે સ્થિર થયેલ હાલ બેંગલોર 
માં વેપાર માં વ્યસ્ત અને ખાસ 


ધર્મેન્દ્ર પંચાલ સાથે વચે પોપટભાઈ જબુઆણી, ભારતીય જનતા પાર્ટી નાં 
સાઉથ બેંગલોર નાં ભાજપ નાં કઢ ને જીતવાના મકસદ સાથે સંગઠન માં ઉત્તમ સેવા આપી 


રહ્યા છે. બેંગલોર સાઉથ માં 
[0 ની ચૂંટણીમાં ક્રિસનાપ્પા જી 842 નાં 
ઉમેદવાર ને જીતાડવા હવે ધર્મેન્દ્ર પંચાલ 
પણ સતત સાથ અને સહકાર આપી 
પોપટભાઈ અને અન્ય ગુજરાતીઓ વચ્ચે 
રહી સમય ચૂંટણીમાં ભારે બહુમત થી 
જીતાડવા જરૂરી છે. ભાઇ શ્રી ધર્મેન્દ્ર પંચાલ 
પણ યુવા ભાજપ નાં અનુભવી અને 
વર્તમાન સંગઠન માં કાર્ય કરી રહ્યા છે.. 
પોપટભાઈ ની પાર્ટી નાં કામ માટે સતત 
01. નાં વિજય અભિયાન સાથે જોડાય. 


ભારતીય જનતા પાર્ટી નાં 
ગુજરાત ઓબીસી પ્રેસિડેન્ટ ધર્મેન્દ્ર પંચાલ 
વડોદરા નું સ્વાગત કરતા ભારતીય જનતા 
પાર્ટીનાં હિન્દીભાષી પ્રેસિડેન્ટ સાઉથ 
બેંગલોર પોપટભાઈ જબુઆણી અને 1૩ર।- 
લોજિસ્ટેિક નાં માલિક કોશલભાઈ અને 
પરેશભાઈ શાંહ સાથે જયાનગર માં તેઓને 
સાથ આપવામાં આવેલ.. 


બેંગલોર એટલે સમગ્ર કર્ણાટકના 


દરેક વિસ્તારમાં ગુજરાતના રહેવાસી ખૂબ 
જૂના સમય થી અત્રે રહે છે જેઓ સ્થાનિક 


9 વિખ્યાત મોટીવેશનલ વકતા પુજયશ્રી જ્ઞાનવત્સલ સ્વામીજી(8/25 સ્વામિનારાયણ સંસ્થા) 


:$ નિર્મત્રક :ઃ 


શ્રી ખૉભડી પાટીદાર સનાતન સમાજ 


હિંરક/સુવર્ણ જયંતિ સનાતની મહોત્સવ આયોજન સમિતિ 


હીંરાબેવ [દાવજીભાઈ ભાવાણી 1વિદ્યાર્માદિર (ગુજરાતી માધ્યમ) 
| 1તમત્રણ 1 


આત્મીય સ્નેહીજનશ્રી, 


દક્ષિણ ગુજરાતના હદય સમાન વલથાણ ગામ સ્થિત $|01/| સ્કુલના ૩૦ વિઘાના વિશાળ 
ગ્રીન કેમ્પસમાં કામરેજ-કડોદરા-ચલથાણ-પલસાણા સહિતના વિસ્તારતા જતા વિશાળ જન 
સમુદાયની લોક લાગણીને ધ્યાનમાં લઈને અમો આગામી જૂન-૨૦૨૩થી ગુજરાતી માધ્યમની 
શાળા ““ હીરાબ્રેન શિવજીભાઈ ભાવાણી વિધામંદિર'' નો તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૩, સોમવાર, 


વૈશાખ સદ એકાદશીના શુભદિને 


“આળાદ પ્રવેશ અડ્ડા” 


નું આયોજન કરીને શુભારંભ કરી રહ્યા છીએ. 
શિક્ષણ, સમાજ અને રાષ્ટ્રોત્થાન માટે અવિરત કાર્ય કરતી અમારી સંસ્થાના આપશ્રી 
શુભેચ્છક, માર્ગદર્શક અને મોભી હોવાની સાથે અમારા દરેક શુભ પ્રસંગોમાં ઉપસ્થિત રહીને હૂંફ 
આપનારા હોઈ આ યજ્ઞમાં આપની હાજરી અનિવાર્ય છે. 
શાળા શુભારંભના પ્રથમ વર્ષે જ પ્રવેશ લેનાર વાલી મિત્રોને યજ્ઞની સાક્ષીએ પોતાના 


બાળ પુષ્પોને શાળાને સોંપવાનું આહ્વાન છે... 


અમારી શિક્ષણ યાત્રા અને સમાજ તથા રાષ્ટ્રોત્થાનના કાર્યમાં લાગેલ તમામ સાથી 


મિત્રોને આ પ્રસંગે ભાવભર્યુ આમંત્રણ છે. 


તા.૦૧/૦૫/ર૦ર૩, સોમવાર, વૈશાખ સુદ એકાદશી 
યજ્ઞકાર્ય - સવારે : ૪.૩૦ થી ૧ર.૩૦, પ્રસાદ - ૧૧.૦૦ કલાકે 


:: નિમંત્રક 


શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
શ્રી છગનભાઈ સાંખલા શ્રી રમેશભાઈ પટેલ 
પ્રમુખશ્રી મહામંત્રીશ્રી 


કચ્છ -સૌરા 
કચ્છો અગ્રણીની વરણી 


કચ્છ રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર સમિતિના 
મહામંત્રી પદ્મકાંત રાવલની ગુજરાત 
પ્રાંતીય રાષ્ટ્રભાષા 
પચાર સમિતિના 
પ્રચારક મંત્રી તરીકે 


વરણી કરવામાં 
આવી હતી. હિન્દીની 
વર્ધા સમિતિની 


અવસાન નોંધ 
તારીખ 22/4/2023 
સ્વ: કરમશીભાઈ ખેતાભાઈ પારસીયા 
ઉમર વર્ષ :98 કચ્છમાં ગામ ભેરૈયા 
(102/) (સ્થાનિક) 
તારીખ 23/04/2023 
સ્વ: પ્રજ્ઞાબેન ભાવેશભાઈ ભગત 
ઉમર વર્ષ : 39 કચ્છ માં ગામ 
દેશલપર (વાંઢાય) (સ્થાનિક) 
તારીખ 23/4/2023 
સ્વ: હીનાબેન રમણભાઈ રામજીયાણી 
ઉમર વર્ષ : 57 કરછ માં ગામ નેત્રા 
(માતાજીના) હાલે ધુલિયા (મહારાષ્ટ્ર) 


$ઇ0 ઈન્ટરનેશનલ સ્કુલ કેમ્પસ 


ડૉ. જગદીશભાઈ ચાવડા ઉચિત નાયક 
મેનેજિંગ ડાયરેક્ટરશ્રી કેમ્પસ ડાયરેક્ટરશ્રી 
સુરેશ મિશ્રા નિલેશ મહેતા 


પ્રિન્સીપાલ, 085૬ પ્રિન્સીપાલ, ગુજરાતી માધ્યમ 


ઝોન ના પ્રચારક મંત્રી તરીકે 


પરીક્ષાઓના કેન્દ્ર અને વિધાર્થી સંખ્યા 
તેમજ પ્રચારકને સક્રિય કરવા માટે 
ગુજરાતના પાંચ ઝોન કરવામાં આવ્યા 
છે,જેમાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના પ્રભારી 
પ્રચારક મંત્રી તરીકે રાવલ અને 
રાજકોટના જનાર્દન પંડ્યાની વર્ષ 
૨૦૨૩-૨૮ માટેની જવાબદારી 
સોંપવામાં આવી છે. 


વિશ્વ પુસ્તક દિવસ ની 
સ્ટ ૪ અઢળક શુભેચ્છઓ અષ્ટ 
પુસ્તક એટલે... 
એક એવો મિત્ર જે જીવનમાં ક્યારેય 
દગો ના આપે 
પુસ્તક એટલે... 
એક એવા ગુરુ જે ડગલે ને પગલે 
માર્ગદર્શન પૂરું પાડે 
પુસ્તક એટલે... 
એક એવો જીવનસાથી જે 
એકલતાને પણ શબ્દોથી શણગારી આપે 
પુસ્તક એટલે... 
એક એવી દુનિયા જ્યાં અબોધ અને 
નાદાન વ્યક્તિ પણ આત્મનિર્ભર બની શકે. 


1. ૨. 


----- 


0003૨૭ 


£૬:,૫#/11:₹૬#1. .%:0 ૬11ર૦ ૨૨૮ 
₹£્બ્બરક ૬-૦ર "૪૪૦૦ઇ#ર કતબખ્તદઃ 


₹:૪ર 124₹7₹₹:₹:553₹952 ૦૮ %૦૦ *#૦છઇડદ; 
દારક્તાઇ-રર૪વ૧-૧ક૭૪ | ₹ઇ1£રદ૬-£૬ર૬:%।%-ક૭ | £૦૪:#ણ્ક્છટદ ૬: 


1વા૩૦1-૩1૩0તાં રિઘતતા૩1: 9979352929 


41.1૬. 1117ણર 2૪1: 11. 


સઈ: 


1117ણદાર 110113૦ર1- દર .'પ્વઝ ૦ારાગદાર 5ડઇ૦૭ઇગઞા_।1દ રડ 
#4₹: “૩ ૦121૮૬ 
5૫૫૦ ₹4૦. 186/187 શગ૦ £૫૦. € 
વ્લાત્તાાતાપકાત - 370 201. 'વાધ્તા3, બ્ઘાંલતલદ - 11તાંસ- 


દ૩ાપ્યત્યદાઝમ્યાં રઘતંઝઃમા -07૦. *૦૧1 ૦૦7૦૧ 57884 


1ઉનણ#%ાઝ ૦-૬-1૯૬૬ 
ડા 1પતા/તા] 111201; ૭111૪૦૫ (૦. 186/187, ગબ 140. 7,8,9, €॥પવંપત 
ઉતા વ॥॥વાત્ાાળ1 - ૩370201, ।વા1૦11, ઉપા|ંતાતા - 11વાંત. 
ઉતા'૦ડ108॥નતાં વિપતંતા॥ં - 100. 4-91 99791 57883 


8:ર.૫૫૮ ન ૦૬-૬-11૮૬ 


1. 0પ 430750 - (ણપ &#ા( 
1વંડા1૦1ાં - 110. 4-91 94826 95508 


2. પ1૪0૬૩/૩૭&૩ - 1દા- પઠ 


૩. દાદ પ્રપ/ા - 170011144૩ 


પ્ંપટાલઝાતાં - 110. -- 91 98843 12266 


“તા તાલંગાતાં - 110. 4-91 98413 88663 


4. ૫।1-44૪૫/&ઝ& - શાપ્રળપાણ& રળ0/ગ્દડા4 


811ત૫/€5110૭તાં - [10. 4-91 78934 59459 ઉતા|૦5ા]0ણાતાં - 110. 4-91 78428 05202 
5. 11&0308&0 - ૦0& : લૉાતાણાતાં - 110. 4-91 70202 74705 


ટર,ા0ળઇાલન દપ ારઈટારાડાદ 


“ડડ ડક |. “5 


£:2૯-2૦1 દાર -ા'ષ્ઝ 11(7ળણદાર 1(113૦ર1 ૬ર 


#4૬:/0 ૦1૯૬ 
“છદ £₹4૦. 3, ૦૮૦પાત્્ત “1૦૦૮ £ગ૦૬ #૫૦. 26, 
5૦૦૬૦૮ - 3, /ક તધ ૯€1પાપ્ય 97% “'ગગ્લતઇતતલકા, બ્યાગમ્તાપ્રતાપ્યા(૪2 
હા 


* “્પાંછતકદ - 370 204. 


45, બ બઝ્કાં 
1«પળઈંપ્ડા(કતાં, (વધતા), ૯પાંક#લદ - 370 140. 
ગઝલતુતાંડા1ઝયાં રપઘવતઝા13ા - 17૦. * 91 99254 98૦4૪ 

ણપાત્કાંછામ્યાં રિઘવંઝ 


4.1. -ર0115 


ક1₹.%3૩ ૦11૮૬ 
€1૫૦૦4૬૯, ૦પાવકધંધુઞઘા, 


11 - 17૦. * 91 9૦9784 49205 


પત્રવ્યવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. 9૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


